Swalah ya Maiti 

Nguzo za Swala ya maiti 

1. Kusimama kwa anayeweza. 


2. Takbiri nne.. 


3. Kusoma Fatiha. 


4. Kumswalia Mt 



5. Kumuombea Maiti Dua 

6. Kutugamanisha (kutaratibisha). 


7. Kutoa Salamu. 



Sunnah za Swalah ya Maiti 

1. Kuleta A>udhu..kabla ya kusoma. 


2. Kujiombea dua mwenye kuswali na 
kuwaombea Waislamu. 


3. Kusoma kwa siri. 


<0 




NCs 

4. Kuzifanya safu ziwe nyingi, ziwe tatu au zaid 


\ 

wah 




Namna ya kuswalia maiti(jeneza) 


Atasimarpa imamu kwenye kichwa cha maiti 
iwapo ni mwanamume, na katikati ya maiti 
iwapo ni mwanamke. Na maamuma 
watasimama nyuma yake kama ilivyo kwenye 
Swala nyingine, kisha atapiga takbiri nne kama 
ifuatavyo: 



1. Atapiga takbiri ya kwanza, nayo ni takbiri ya 
kufungia Swala, na ataleta Audhu.. na apige 
bismillahi.. na asisome dua ya kufungulia Swala, 
kisha asome Fatiha. 




2. Atapiga takbiri ya pili, na atamswalia Mtume 
Hf kama ilivyo namna ya kumswalia Mtume 
katika kikao cha Atahiyatu ya mwisho. 

3. Atapiga takbiri ya tatu, na atamuombea 
maiti. Na miongoni mwa dua ni kusema: (Ewe 
Mola! Mghufirie na umrehemu, umpe afya na 
umsamehe, ukirimu mashukizi yake na 
umpanulie njia yake kuingilia (Peponi), 
Umsafishe kwa maji, theluji na barafu, 
umtakase kutokana na dhambi kama inavyo 
takaswa nguo nyeupe na uchafu, Umbadilishie 
nyumba umpe nyumba ya kheri kuliko nyumba 
yake alokuwa nayo, na watu wa kheri zaidi 



kuliko watu alokuwa nao, na mke wa kheri 
kuliko yule alokuwa naye, Umtie peponi na 
umlinde na adhabu ya kaburi, au adhabu ya 


Moto)[ Imepokewa na Muslim.]. 


Na iwapo maiti ni mwanamke kutai 
dhamiri za kike (dua isomwapo kwi 


<0 


>k > 


v 

Kia 




bu) 


Na maiti akiwa ni mtoto mdogo au ni tisha [ 
Siqtw: mwana wa matumboni anayezaliwa 
kabla ya kukarailika.] atasema: (Ewe Mola! 
Mjaalie ni akiba ya wazazi wake na kitangulizi 
chema [ Fafatw: aliyetanguliwa na kuwa wa 
mwanzo.] na ni thawabu kwao na kiombezi 
mwenye kukubaliwa dua) [ Imepokewa na 
Bukhari.]. 



Atapiga takbiri ya nne, na atanyamaza .4 
kidogo, kisha atatowa Salamu moja upande 
.wake wa kulia au salamu mbili 




